Uo 


CAR SYEW EE OL, 
YN Med ALLAN OLYGFA AR 


“ Dduwdod a Dyndod ein Harglwydd Iesu Grist, Gwaredwr 
Pechaduriaid, er gwrthwynebiad ì bawb sydd yn 
eu gwadu. 


2 
v 





| 

| ec GAN EVAN GRIFFITHS, (IEUAN o EIFION. ) 

Ï 

| “A'r gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a_drigodd yn ein plith ni 

(ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniaut megis yr Uniganedig oddi 

wrth y Tad.) yn llawn gras a gwirionedd.” foan i. 14—18. 
“Ac yn ddiddadl, mawr yw dirgelwch. duwioldeb; Duw a ym- 

ddangosodd yn y cnawd, a_gyfiawnhawyd ynyr Ysbryd, a_welwyd 

gun angylion, a bregeshwyd ŵr Cenhedloedd, a gredwyd iddo yn y 

byd, a gymerwyd i fynu meŵn gogoniant.” 1 Tim.iii. 16... 1 Toan 

ui.8;arv 6—15. Heb.i. 8—12. 

Î 


Ary Don—“Belisle Mai ch.” 


1 DEFFRO íf Awen, buraidd burwen, 
Yn dawel cwyd dy lef, 
I ddweyd am Dduwdod, Crist a'i Ddyndod, 
| Gwel ei deilyngdod ef, 
a Dyn a'r Duwdod ynddo'n Hanfod, 
Mawr a rhyfeddol yw, 
O Wraig addawyd, mewn Preseb rhoddwyd, 
“a Fe gafwyd gwir Fab Duw; 
Fe ddaeth o Abraham, Mab Dafydd tlws dinam, 
Yn ddyn o fwriad, cywir rodiad, 
Mewn cariad gyda'i Fam; 





ì Yn ddyn o urddiad, gwir anfoniad, 
Yd A theimlad cig a gwaed, 


Heb (lwyll na phechod vn eì ddyndod, 
Drwy ddoeth gyfamcd gaed, 
Fr maint oedd llid y ddraig, am'ddifa had y Wraig, 
Fei dyn cynyddoedd, mewn galluoedd, 
Fe safodd fel y graig; 
Duw ddyn yn berffaith, mewn gwybodaeth, 
Am gadwedigaeth dyn, 
Drwy gym'ryd natur, gwael bechadur, 
Yn gywir arnoii huu. 


2 Feldyn y ganwyd, fel dyn y gwisgwyd, 
Fel dyn y magwyd ef, 








9 


Fel dyn y profwyd, fel dyn gwatwarwyd, 
Anmharchwyd Brenin nef; 
Fel dyn y gwadwyd, fel dyn y gwerthwyd, u 
Fei dyn ffiangellwyd Crist, 
Fel Duw'n ceryddu plant y fagddu, 
A gallu uffern drist; 
Fel dyn ar ben y groes, goddefodd angeu loes, 
Ei fywyd tirion rhwng y lladron, 
Yn fiyddlon yno roes, € 
Ei draed a'i ddwylo gadd ei hoelio, 
A'i daro gan y gwyr, 
Mewn mawr boenau, am hir oriau, 
Dan loesau'r hoelion dur; 
Rhwng nef a daear lawr, y bu ein Iesu mawr, 
Feldyn yn gwaedu, fel dyn yn trengu, 
Dros deulu llwyd y llawr; 
Fel dyn yn waeledd, aeth i orwedd, 
Dan lenau'r oeredd fedd, 
Fel Duw yn codi, o'i ddu letty, 
I fynu'n hardd ei wedd. 


3 Us nad yw person Brenin Sei:n, 
Yr tirion lesu doeth, 
Yn fwy na dynol ddyn daearol, | 
Rhesymol, meidrol noeth; | 
Mae gan Sosiniaid sail iw syniad, 
Nawr am ddyfodiad Crist, 
Caiff pawb a gredo yn Nghrist eu dryllie, | * 
A'u twyllo ynddo'n drist; 
Gwir yw fod Iesu gwiw, yn ddyn a pherffaith Ddu, 
Pan ddyoddefodd, yr haul a dduodd, & 
A'r lloer a liwiodd, clyw; 
Y ddaegggrynodd, beddau 'gorodd, 
A'r meirw gododd fry, 
Y meini holltodd, ar llen a rwygodd, 
Pan drengodd Iesu cu A 
Mae'r greadigaeth oll yn llon, 
Yr haul, a'r lleuad, a phob planed, 
Iw gweled oll o'r bron, 
A'r gwaredigion ac angylion, 
A dynion rif y dail, 
Oll a'u mawr-glod am ei Dduwdod, 
A dyndod Adda'r Ail. 


4 Pa fodd y profir, trwy'r Ysgrythyr, 
Yn gywir am fab Duw? w 
Fe ddywed Esay am ei gleisiau, ' 
A'i boenau o bob rhyw; | 


X71 


a aa 
^s Ew AC » 
Z Tel Safe Tw 


o 
wv 


Mae Gwr gofidus oedd a phoenus, 
Anmharchus'gan y byd. 
Fe ddywed hefyd am ei adfyd, 
Drwy ei fywyd oll i gyd, 
A Matthew yn ddiau, a,ddywed heb nacau, 
Y tywynai ei beldrau, 
Mae'r ddau yn cadarnhau, 
Mai o'i lafur ef yn eglur, 
Y gwelir tyrfa fawr, 
Wedi eu prynu, a'u gwaredu, 
Gan Iesu, fel y wawr; 
Mae'r ddau yn gwirio'n glir, fod Crist ar fôr a thir, 
Yn gwneud daloni i'r dynol deulu, 
Drwy bobcaledi'n bur, 
Gwella'r cleifion, rhoi traed i gloffion, 
A chodi'r meirwon wnaeth, 
Ac i ddeillion rho'es olygon, 
Oedd yn eu cyffìon caeth. 


5 Pa beth sydd eto yn egruro, 
Fod Brenin Silo'n Dduw? 
Mae'n Greawdwr, a Chynhliwr, 
Gwaredwr dynol ryw; 
Ei waith yw'r nefoedd, a'r holl luoedd 
Sy yn y bydoedd fry, 
A'r mora'i donau mawr yn ddiau, 
A bodau'n daear ni; 
Mae'r dydd a'r nos yn awr, a phryfaid man y'llawr, 
Yn dweyd mewn profiad, nas gall teimlad 
Byth ddirnad, Iesu mawr; 
Yn ei Dduwdod pur, a'i ddyndod, 
Mae syndod bodau byw, 
Mawr arhyfedd ei amynedd, 
At waeìedd ddynol ryw, 
Gan fod yr lesu gwiw, yn ddyn a pherffaith Dduw 
Clywir miloedd yn y nefoedd, 
A'u nerthoedddirfawr, clyw, 
Yn rhoi'r gogoniant, mawl, a moliant, 
Heb fethiant iddo Ef, 
Y Cerubiaid, a Seraphiaid, 
Glan ddeiliaid Brenin nef. 


6 Efe sy'n codi'plant trueni, 
O'u dwfn dylodi drud, 
A'i ddwyfol allu gwnaiff E? drechu, 
Y fagddu fawr ì gyd; 
Mae'i orchymynion i'w genadon, 
Anfonedigion gwiw, 








Yn dweyd yn hclaeth, heb amheuaeth, 
Ei fod e'n berffaith 1 Dduw; 
Rhwng nefa daear awr, ar groesbren am daìr awr, - 
Yn neddfle dynion bu'n Iesu tirion 
Yn rhwym dan hoelion mawr; 


Yn y frwydyr dros bechadur, 


Yn brysur ar y bryn, 

Agorwyd ffynon goch o'i galon, 
l)an hoelion dur pryd hyn; 

Ar foreu'r trydydd dydd daeth Crist o'i rwymau'n rhydd, 

A'phob maw medd. nerth, a rhinwedd, 
Diddiweddrynddo fydd; 

Gwnaeth fynegu ar ol hyny, 
I'w deulu gwael eu gw: Nu 

Byddai'n eiriol. yn wastadol. 
Yn ngwlad y dwyfol hedd 


7 Chwi Gristionogion, cywir galon, 
Yn ffyddlon byddwch oll, 
si ddweyd am Dduwdod Crist a'i ddyndod, 
Hyu feddrod yn ddigoll; 
Pawba yn AGRO 
Clod Silo mwy i ma's, 
Am cei roddon hael i dd ynion, 
Aírdalon, cyndyn, cas: 
Mae arnom ddyled fawr i Frenin nef allawr, 
Am ein cofio a'n a N 
Yn lle eiri taro i lawr; e 
Drwy gyfranu eì ddaioni 
Yn helaeth nioll, 


A'n diwallu yn ddiballu, Ôs 


A hyny yn ddigoll; 
Ein hymgais fyddo mwy, ì ddweyd am farwol glw 
Ein hanwyl 'Geidwad. am ei gariad, 
Nes cael ein tyniad trwy: 
Byw mewn undab a sirioldeb, 
A phurdeb bytb a'n Pen, 
Mewn gogoniant, a gwir fwyniant, 
Rho'wn foliant mwy. Amen. 


5 
— 





D.S.—Na fydded î neb argraffu na gwerthu y Gân hon heb 
ganiatad yr Awdwr, neu'r Argraffydd. 














